1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 2૮0૦ 1 બ 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





રેલ્તાં ગ્તિઘાવતા' 110121 


1115 000૦1/1[૫૯1/ત1॥પ૫૦/ત1110૯€/11૮1૯ા1ત| 1104૫/ 0૯€ 
[150 101 [€૯5૦૧1/1, ૫૦૦0૨111૪5, 110 [011૫41૯ ડં! 
[0૫1[005૬૯5. /11)// ડપ”ડાતા1ઢ ૦. 5/51011ત1|0 
[€[2010૧ંપલપ॥ં૦1, 1[૯€વાંડા10૫1૫૦1, 1૯૬૨11૬, 10411, 
5૬૫૦-|૯૯।1ડાં18, 5૫/૬1૯€11ત1€ ડ૫0[010/, ૦1 વાંડા10૫1॥૦11 
111 ત1]/ [0111 10 ત110/010€ |5 €)(01“€551૫/ 1૦1001૦૯11. 





110 ||01ત૫/ ૧૦૯૦૯5 101 દાં/€ તા1પ/ ૫/૧[1110/ €)00"€55 ૦1 11101૯0 ૦ 11ત1₹€ તા1/ 
[€[001€5૬૨।૧11૧1101 11041 1૫1૯€ ૮0૦11૫૯115 ૫/11 0૯€ ૮૦11001૯1૯ ૦1 2૮0૫1૮1૯ 0૦1 ૫0 10 
વંતલ૯. 110 ||01ત1/ ૬ 101 00 || ૧0૯ 101 તા10/ 1055, 2011015, ઉંદાં11ડ, 
[010€€૯ 185, વંલા1વા ઉં, ૦ €૦ડ51ડ ૦ વેંઢા1ત8€5 /12150૦૯૦૫/૦ ૦1 [10૦0/ડ૦૯૫૦1 
€૫૬5૯૯ વઢા1ડાં1ટ વાં"“૯૯૫/ ૦1 [10 0ાં"૯૯01/ [1 ૮૦1110૯૯0૦1 ૫/10 ૦1 તાવ1ંડાં1ટ ૦૫1 0૦1 (10૯ 
[150 ઉં (ઊડ 1141૯11. 


"|| પ1'115 વં ૮૦1૧0૫0115 01 ૫5૦૯: 1101[2://0/0/0/.1€૧1041વતા".€૦।11 


100૫01 ર૯ 221વતા' 000165 


રિ€તાં ગતા॥ંવંતા“ડ ।11155101 |5 10 ૦[૪ુવ1117€ 1100 11101111101 ૦11 5410૮11111 [લંદાં૦11, 
૫/00 15 ત 1પા7તા1 15111 5૦૯૯૫ ૦ 5૧ 0૧101 ઈ 151, તવ 10 11021૮૦ [1 
[111૫/€1[5ત11// 2€€૯ડડાં01૯ તા1વં પડલીપાં. રિલ્તાં ગિતઢાંવંવ" 3001:5 10105 1૦૮૧૦1૧૬ 
વાંડ૯૦૪/૯ 110€ [141 ૯11ત| ૦1 52100411 ૦111૯ ૫/111€ 101011ટુ ૧૫૫1૦1૬ તાવ 
[€૬૦૮101૯€“5 [11 ધૌલાં' વાપવાંલડ. ૪૦૫ ૯€ત1 [0100/ 1[101€ 0 પંડાપ1ટ 
1110://0/0/0/.1€01041|વતઢા-.૯૦।11 


117 પ0ાધત11)/ ડાં્રા।૯૦ 0]/ ર૯૮તાં ગિત॥ંવંતા 
81૫: ત1-૨૯તાં ગિવાંવંતા, 

સ્ત ૦-:'૯ત1[ંવંતા.૯૦11, ૦૫, 

રલ્તાં ગ્તિધાંવંવા' લાળવાં[-ઢાંછા€તા0ત॥ાંવતા.૮૦10, ૮-૫ 


1960-07-24 -ઉ/દ્વાં ર૦૦ રાપ] [1111] ડડ ઝિઢ1૯: 2022.01.15 10:14:57 4-05'30' 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 2૮0૦ 1 બ 16 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





1960-07-24 -0/દા ર૦૦1 રાંપટ| [1111] 


11116 1110://0/0/0/.1૦€6104|વદ્વા'.૦૦11/|101દ/ [2૮0૦ 2 0 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


111."€8106વદા'.૦૦1 


નિવેદન 


આપ સોં જણે છો તેમ આપણી જ્ઞાતિનાં ભાઇ બહેનો કચ્છ 
તેમજ કચ્છ બહાર સારા પ્રમાણમાં વસે રહ્યાં છે. જેનો આવતી 
ન પેટીયોનો સબધ જુદા જુદા પ્રદેશોમાં વસતા ત્તાતિ ભાધ'એ। સાથે કેવે! 
રહેશે તે જણુવું મુશ્કેલ થઇ પડે તેવું હતુ. તેથી સાતિતા સબધ 
હમેશાં જળવાઇ રહે તે માટે ભારત ભરમાં ભસતા કચ્છી પાટીદાર 
ભાઇ બહેનોનું લગ્ન, મરણ અને એવા શુભ અશુભ પ્રસગે!એ પાળવાના 
ધારા-ધેરણનું બંધારણ બનાવવું જરરી જણાયું. 


ભન 


ઉપરોક્ત ઉટ્દૂશને પહોચી વળવા માટે સમસ્ત જ્ઞાતિને માન્ય 
હોય, અમલ કરવામાં ઓછા ખે!ઇનરૂપ અને વિધ્ન રહિત હોય અને 
જે ધારા-ધેરણાો આજના જમાનાનાં માનસને અને જીવનને અનુરષ 
હેય અને જે ત્તાતિને પ્રગતેના પથે દોરી જય એવા રીત--રીવાજ્નેનુ 
બધારણુ ધડવા માટે કચ્છ * નખત્રાણામાં ખે!ડિ ગતા ઉદ્ધાટન પ્રસગે 
જ્ઞાતિની એક પરિષદ બોલાવવાનું આપણા આગેવાનોએ નકકી કયું . 
અને તે પચિષિદ નખત્રાણા મૃકામે મળી. 


આ પરિષદમાં કચઠનતા દરેક ગામના તથા કચ્છ બહાર વસતા 


9 દરેક ગ્રદ્દેચના આપણી ત્તાતિના પ્રતિનેધીએએ હાજરી આપી હતી. 
| શ આ પ્રતાનધીઓ દ્રારા આપણા ઉદેશને અનુરૂપ બધારણુ બનાવવા 
ચર્ચા નિચારણા કરી સવ માન્ય બધારણુ તૈયાર કરવામાં આવ્યુ. 
હ જે ખધારણુ તા. ૧૦-૫-૧૯૬૦ તી રાત્રે બોડિ ગના ચોગાનમાં, આપણી 


જ્ઞાતિ પરિષિદતા ખૂલ્લા અધિવેશનમાં લગભગ વીસ હત્નર ભાઇ! બહેનોની 
સભામાં સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આનન્‍્યું હતું. 


આ પાસ થયેલ બારણુ સાં. ૨*૧૬ ના આધાઢ સુદ ૨ 





[૦૯1[061વંદ્ા".૦૦।11 


111116: 1110://0/0/0/.1૦10|વદ્ા'.૦૦।૧1/|101દ/ [2૮06૦ ૩3 0 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દા [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦61061|ઉદ્વ'.૦૦।1 


ર 


તારીખ ર૫-૬--૧૯૬૦ થી અમલમાં મુકવાનું નક્કી કરવામાં આન્યુ 
હતું. પાસ થયેલ ધારા--ધોરણોનું બધારણુ આ સાથે આપવામાં આન્યું છે. 


આ ધારા-ધેરગાના બંધારણુ મુજબ કચ્છ, ગુજરાત અને 
ભારત ભરમાં વસતા દરેક કચ્છી કડવા પાટીદાર ભાઇ બહેતેએ વર્તવાનુ 
છે. અને આશા રાખવામાં આવે છે કે ચાલુ યુગતે અનુસરીને તે 
મુજબ સર્વનો પુરતો સાથ સહકાર મળી રહેશે. 


દરેક ગામના આગેવાનોને વિનતિ કરવામાં આવે છે કે 
આજના સમયને અનુરૂપ અતે જ્તાતિતા ગરીબ તવંગર -સર્વ ઓછા 
ખચૈ સામાજીક રીત-રિવાજો અપનાવી શકે એ હેતુથી આ ધારા- 
ધોરણા તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. તેનો પુરે પુરો અમલ થાય તે 
માટે દરેક આગેવાન સાતિના સમજુ ભા&-બહેનોવી ફરજ બની રહે 
છે કે તેઓ પોત પોતાના ગામમાં લેકોને આ બંધારણની સમજુતી 
અને તે દ્રારા થવાના ફાયદાએ સમશજનવી અને વારવાર આવી જન્નતની 
સમજુતીએ આપવા પ્રચાર સભાઓ ભરી સમસ્ત ત્તાતિએ મળીને 
ઘડેલા આ ધારધ્ેરણેાને અમલમાં લાવવા માટે પુરતો સાથ અતે 
સહકાર આપે એજ અભ્યના. 


આપને, . 
વીર્‌ પસલી શીવદાસ કાનજી પટેલ ર 
સાં. ર૦૧૬ પ્રમુખ, થ્રી અખિલ ભારત કચ્છ કડવા પાટીદાર પરેધદ. 


[૦10 8|વદ્વા".૦€૦।11 


11116: 1110://0/0/0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/101દ/ [2૮06૦ 4 0 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦ 1006વદ-.૦€૦।11 


થી અખિલ ભારત કરછ કડવા 
પુ પાટીદાર સમાજ 


તા. ૧૦-૫-૧૯૬૦ ના રાજે મળેલ પરિષદના ખુલ્લા અધિવેશનમાં 

પસાર થયેલ રીત રિવાન્નેના હરાવે।. 
હરવા 

કરાવ ૧૨ લે! 

સાતિના રીત-રીવાન્નેમાં હાલમાં પ્રવર્તતી ગેર વ્યવસ્થા અને 
અધાધુધી અટકાવવા તથા વર્તમાન સમયની આર્થિક અને સામાજીક 
પરિસ્થિતીને અનુરૂપ હોય એવું આપણી સ્ાતિનું બધારણુ હોવું જરૂરી 
છે, એમ જણાતાં જ્ઞાતિના સર્વે ભાઇ બહેતોની આ પરિષદ આ બંધારણ 
બનાવે છે. 
ઠરાવ ૨ જે 

ખોલામણા સખબ'ધે 

બાળકના જન્મ વખતે ખોલાવવાના પ્રસગે બાળકની માતાના 
સગા ભાઇ તથા કાકાઇ ભાઇ એ!એજ માત્ર જવાનું રહેશે. અન્ય કેએ 
જવાનું નહી. અને આવા પ્રસગે એક ટાણાંથી વધુ કે!ધ'એ રે રોકાવું નહી. 


હરાવ ૩ જે ૨૧ 
ઝે. 
ટ વિયાતર આપવા સખ ધે. 
ન દીકરીને પહેલું બાળક જન્મે યારે તે નિમિત્તે વિયાતર 
( પછેડો ) આપવા માટે દીકરીને પોતાને ધરે બોલાવીને આપવું. વિયાતર 
દ આપવા માંટે દીકરીના સાસરાંને ધરે જવું નહી. 
હરાવ ૪ થો 


સગપણ કરવા સબ ધે 
(અ) બાળક્ટાનાં તદ્ન નાની વચે સગપણ કરવાં નહી. સગપણ 
કરવા માટે વય મર્યાદા નીચે મુજબની રહેશે. 
(૧) છોકરાની વય ઓછામાં ઓછી પુરાં ૧૪ વ્ષ. 


[૦ ૯1061ઉવદ્વા'.૦૦।11 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ [2૮0૦ 5 બ 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દા [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦1061|વદ્વ'.૦૦।11 


(૨) છોકરીની (વય એછામાં ઓછી પુરાં ૧૦ વષ. ૦ 
(બ). સગપણ કરતી વખતે દીકરાના માવિત્રાએ નીચૈની 
વસ્તુઓ આપવી. 


(૧) સોપારી તગ ૧ (૨) ટોપરા નંગ ૨ 
(૩) ગેળ શેર ૧] (૪) ર્‌ધીયો એક રેક્ડે 
ઉપર જણાવ્યા સિવાય સગપણ કરતી વખતે પૈસાની કે' 
બીજ કદ પણુ વસ્તુની લેતી દેતી કરવી નહી. 
(ક) સામ સામૈ સગપણ કરવાં નહી. 
ઠરાવ પ મો 
સગાઈ (ટીલાં) સબ'ધે 
સગાઇ ( ઢીલાં ) પ્રસંગ વખતે દીકરાના માવિત્રાએ નીચેની 
વસ્છુઓજ લઇ જમી. 
૧ ઓઢણી નગ ૧ સુતરાઉ વાર ૩ ની 
ર ગેળ શેર ૧। 
ઢ રૂધીયા ૪ સવાચાર રૈક્ડા 
% ચાંદીનો હાર ૧ 
ધ પગનાં સાંકળાં ન્નેડી ૧ 
#તાકની સળી હેમની નંગ ૧ 
આ પ્રસગે ખે જણે જવું અને ખે ટાણાંથી વધારે રોકાવું નડી 
હરાથ ૬ ડો રૂ 
તહેવારોના લાગ॥ સખબ'ધે 
સગપણુ થયા ખાદ આવતા તહેવારે લાગો (સચેતર્ર) નીચે ટ 
મૃજબ મોકલવાનું રહેશે. 
સશગપણુ થયા પછીના પહેલા તહેવારે દીકરાના માવિત્રોએ 
રા. ૧ એક તથા લાર પછીના તહેવારોએ ર. ૦-૫૦: અધો રૃપીસ્સો 
[૦10૮|વદ્વ'-૦€૦।11 
ણ 00મા 0ા/રેર રન રન જ અ વઉ:616 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦106|વંદ્વા'.૦€૦।11 


2 દીકરાની વહને મોકલવે.. તેની વળતરમાં દીકરીનાં માવિત્રાએ ફા. ૦-૧ ૦ 
દસ નવા પૈસા આપવા. 





4 બુ ં રૂ 
પ નોાધઃ- ઉપર જણાત્યા મુજબ લાગા ( સપેતરૂં ) દિવાળી, 
હાળી અને જન્માષ્ટમી ના તહેવારોએજ મેકલવા. 
ઠરાલ ૭ સો 
લગ્ન લખવા સબ'ધે 
લગ્ન લખતી વખતે કન્યા પક્ષે લગ્નના પુયામાં ર. ૧। સવા 
મુકવાને રહેશે. ' 
લગ્ન વધાવતી વખતે વરષક્ષે ર્‌. ૧। આપીને લગ્ન બજધ:- 
વાનું રહેશે. 
લગ્ન વધાવવા લઇ! જવા માટે કન્યા પક્ષ તરફથી ખે 
માયુસોએ જવુ. અને તેઓને વર પક્ષે ટાણાં ખે જમાયવાનું રહેશે. 
હરાવ ૮ સો 
લગ્ન ( વિવાહ ) સખ'ધે 
ન જૂ ન 
મ વર અને અણવર સિવાય જાનમાં રપ પચીસ માણસે 
શ #૪્ છ 
જવું. અને કન્યા પક્ષે જાનને બે ટાણાં જમાડવી. 
યો ન 
્ આ' મ્રસગે વર પક્ષે લાગા તરીકે નીચે મુજબ આપવાનુ 
રહેશે. 
૧. વાયણાંના ર્‌. ૨૦ વીસ 
રે. ક્રાગ ળા કરાવવાનો રા. ૧ એક 
[૦૮10061દ્-.૦€૦।1 
1101 1110: 1૦10૮0૦૧01૦ ઓ ઝૂઉ૦7 016 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦ ૮10064વદ્'.૦€૦।11 


દે. 
૩, પૉંખવાનો શા. ૧ રેક ૧ 
૪. પડલાંનાં કપડાં પહેરીતે પગે લાગવાનો નવવધૂને 


રૂ. ૧. એકટ. 
પ. ધર્માદાનો ર. ૧ એક 
૬. મંદિરના ધર્માદા લાગાના ફા. પ સવા પાંચ 


છ. લગ્ત વિધી કરાવવાના બાહ્મણને દક્ષિગાના રૂ. પ પાંચ તથા 
વર ષક્ષ તરફથી રા. ૨।| અઢી કન્યા પક્ષ તરફથી આપવા. 


૩ તદુપરાંત લગ્ન પ્રસગે નીથેતી વસ્તુઓની લેવડ દેવડ કરવાની 


" રહેરી. 


(અ) વર પક્ષ તરકેથી કન્યા પક્ષતે આપવાના નીચે મુજબ 
જ ૧. ખરખરી નંગ ૧ 
૨. કપડાં સુતરાઉ નગ ૩ ( સાડી, પોલકુ' અને ધાધરે। ) 
૩. પડલાંમાં કાંક્યુ મરેલું નંગ ૧ 
૪. સાકર અથવા ગેળ શેર ૧। સવા 


(બ) કન્યા પક્ષ તરફથી વર પક્ષને આપવાના નીચે મુજબ ય 


૧. જમાઇ માટે પાથ્લુન, ખમીસ, ટોપી તથા પછેડી તંગ એક 
એક સુતરાઉ પૌ 


૨. થાળી નગ ૧ અને વાટકો નગ ૧ 


૩. કન્યાના સાસરાને ઝખ્ખબો ને ધોતીઉ એક એક, સાસુને સાડલે। 
ને પોલકુ, કાકા સાસરા, જેઠ તથા દીયરને પછેડી એક 


[૦61 |વદ્વા'-૦€૦।11 


11116: 1110://0/0/0/.1€10|વદ્ા'.૦૦।1/|101દ/ [2૮06૦ 8 0 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦10026|વદ્વા'-૦€૦।11 


(2182) 


0 
7 7 


ક અને કાર્ક જ સાસુગા જેઠાણીએ તથા નણદેને પોલકુ 
ક એક આપવું 


૪. લગ્તની ચોરી બાંધવા માટે પ્રજ્નપતી પાસેથી જે વાસણો 
અડ ૧% યુ ૦ છે *€ ૪] 
લેવાય તેના ખચના બન્ને પક્ષે અધી અધ આપવાના રહેશે. 
અને તે વાસણા બને પક્ષે અધો અર્ધ નબહેંચી લેવાનાં રહેશે.. 


મે લગ્ત થઇ ગયા ખાદ કન્યા, વરના ઉતારે નાય થારે નવ- 
વંધૂનો ખેળો ભરવામાં વરપક્ષ તરફથી સીંગદાણા શેર બે આપવાન! 
રહેશો. (યા કેઇઇપણુ જાતનો પરસાદ વહે ચવે। નહી) 


ન માંડવે બરસાવવાના લાગાનો ફેઇબાને રા. ૧ એક આપવે।. 
ઠરાવ હ સે 
સમૂહ લગ્ન સબ'ધે 


મે સાતમાં દર ત્રણુ વરસે એક માસના ગાળા દરમ્યાન સમૂ& લગ્ત 
(એક સાથે લગ્ત) કરવાનાં રહેશે. 


આ રીતનાં પ્રથમ સમૂહ લગ્ન સવત ૨૦૧૭ ના વેશાખ્ખ 
માસમાં કરવાનાં રહેશે અને યાર પછી આવાં સમૂડ લગ્ન દર 
ત્રણ વરસે થશે, 


7” 


૩. પરતુ કોઇ બાળક્રાનાં લંગ્, સમૂહ લગ્નના સમય દરમ્યાન 
શાસ્રોકત પહ્દતિએ સૂઝતાં ન હોય અને તેવા પ્રસગે બન્ને 
પક્ષતી સંમતિ થાય તો તેવી વ્યક્તિઓને છુક લગ્ન કરવાની 
ત્તાતિએ છુટ આપવાની રહેશે. 


[૦610 |વદ્વા'".૦€૦।11 


11116: 1110://0/0/0/.1€10|વદ્ા'.૦૦।૧1/101દ1/ [2૮06૦ 9 0 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦61061વદ્વ'.૦૦।1 


(5. 
ઠરાવ ૬૦ મો દ્ર 
આણાં સખ'ધે 
જ પરણ્યા બાદ કન્યા લગભગ એક માસ સાસરાંને ધરે રહેશે. ખૂ 
અને વળતાં આણાંમાં પાંચ માણસોએ જવું. આણાંનાં જમણ 
ખે ટાણાં રહેશે. શ 
ર્‌ લગ્ન થયા પછીની જન્માષ્ટમી પછી કન્યાને તેના સાસરાંને 
કે હો. # # # # 
થ્રેરે મોકલી આપવી. (બીજાં આણાં કરવાં નહી) 
&રાવ ૧૧ મે 
મપ્મેરા સબ'ધે 
મોસાળ પક્ષ તરફ્થી અપાતાં મામેરામાં પોતાની શક્તિ મુજબ 
આપવું. અને મામેર્‌ં ખેડું જ ભરવુ. 
ઠરાવ ૬૨ સે 
પુનર્લગ્ન સબ'ધે 
૧. કોઇ કન્યા વિધવા બને અથવા છુટા છેડાના રિવાજ મુજબ 
છુટા છેડા કરવામાં આવે તો તેનું પુનરલગ્ન ( ઘરગેણું ) કરી શકશે. 8 
ર્‌ આવાં પુનલમનું સગપણ કરતી વખતે વરપક્ષ તરફથી 
શ. ૨ ખે ફેરવવાના આપવાના રહેશે. અને સગપણ નક્કી થય! 6પ 
બાદ એ ખે રૂપીયા પ્રસાદી માટે વાપરવાના રહેશે. 
ડુ આવાં પુનલ સમાં વરપક્ષ તરફથી, વર અને અણવર સિવાય 
પદર માણસેણ્મે જવું. અને તેને એક ટાણું જમાડવાતું રહેશે. 
[૦6106|વદ્વ'-૦૦।11 
પામણાઃાત તાણા? પઇરરર [280 10 0/16 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦106વદવ્વા'.૦€૦।11 


(૯) 


0, આ પુનર્લસ્ન નિમિત્ત ચોખાના જમણના રા. ૧૦ દસ તથા 
ર પુનર્લસ ( ધરગેણાં ) ના જમણું ( ખીચડી ) ના ર્‌. ૬૦ સાઠ 
્ વરપક્ષે આપવાના રહેશે. 
કેઃ તદુપરાંત વરપક્ષે નીચે મૃજબ કપડાં તથા દાગીના આપવાના 
ર્‌ હેશે. 


. સુતરાઉ કપડાંતી ન્નેડ ૧ ( કન્યા માટે ) 


(ન 


ર. નાક્તી સળી હેમની નગ ૧ 
૩; મઢેલું કાંકગુ નગ ૧ 


. પગનાં સાંકળાં જ્નેડી ૧ 


નહ 


પ. ચાંદીનો હાર ન'ગ ૧ 


આ ઉપરાંત દાગીના કે રેકડ રકમ કદ પણ આપવુ નહી” 
પ. પાછા પગનાં આણામાં કન્યાપક્ષ તરફથી પાંચ માણસોએ જવું 
આ આણાંનાં ખે ટાણાં રહેશે. 


» પ ર 
ઢેરાવ ૧૩ મા 
મર 
ર છઠુઢા છેડા સબ'ધે 
9% જૂ ક ૧ 
એક લખત સમજ વિચારી લસ ગ્રથીથી ન્નેડાયા બાદ 
ર “* ક ક જે સ. 
છુટા છેડા લઇ શકાસે નણાં. પરતુ પતી-પત્તીમાંથી કેધ્ઓ પણ એક 
સરકારી કાયદા મુજબ ખોડ ખાંપણુ વાળું હોય ત્યારે જ્ઞાતિની 
સ મતિથી છુટા છેડા લઇ શકાસે. 
[૦10 1|વદ્વા'.૦€૦।11 
101૯ ॥00:/%/.્લાઝ્વાતતા-૦૦૧/0લા?૪ ગીઝીઝીિ રે 2060 11 0 16 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦6100|વદ્વા"-૦૦।11 


પી 
ઠરાવ ૨૪ મે! દ 
મરણ પછીના ખર્ચઃ (દાડા) સબ'ધે ક 
#% 
મ મરનાર વ્યક્ત પાછળ કેએ ખર્ચ (દાડો) કરવે નહી. 
ર્‌. બારમાની [વેધી પુરી કરી બાહ્મણો, નિયાણીઓ કકે ગરીબોને 
પોતાની શંક્ત અનુસાર જમાડવાં. 
૩. , મરનાર વ્યકિત પાછળ તેમના સ્મર્ણાર્થે કોઇ રકમ 
વાપરવા માગતા હાય તો તેઓને સમાજના ળવણી ફૂડમાં 
અથવા એવા સમાજક ઉતન્તતેના કાર્યોમાં તે રકમ વાપરવા આ 
પાર્ષદ ખાસ ભલામણુ કરે છે. 
ડસવ ૧પ સે 
ર કષ 
ટરતી ઘર ભ'ગ થાય તે સબ'ધે 
ઈ દીકરીને સાસરાંને ઘેર મોકલ્યા પછી મૃત્યુ પામે તો, દીકરીના ૯ 
જવીત સમય દરમ્યાન આપેલ દાતની કઇ પણ વસ્તુ પાછી 
લી નહી, રિ 
સ ઈ 


કુ જમાધ્નું મૃત્યુ થાય અને તેભા પ્રસગે ખબાધ્નાં માવિત્રો તે 
ખાઇને તાંથી લઇ જવા માગતાં હોય તો બાધઃતા મવિત્રેએ આપેલા 
દાગીના સિવાય ખીજાં કાંધ પાછું લદ જદ શક્સે નહી”. 


[૦610 |વદ્વ".૦€૦।11 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ [2૮0૦ 12 01 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1960-07-24 -0/દા [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


[૦100 |વદ્વ".૦€૦।11 


22) 
હો ક * ડ્‌ હ! ૧ હ જો 
% ૩. પરતુ તે બાધને બાળક્દા હોય અને તે બાધ્ની સાથે ન 
૦ લાવતાં ત્યાંજ છોડી આવવાનાં હોય તો તેવા પ્રસ'ગે બાઇતા 
જા માવત્રોએ બાઈને આપેલા દાગિના તથા અન્ય કે!ઇ પણુ વસ્તુ 
# પાછી લઇ જઈ શાકસે નહી. 
ઠરાવ ૨૬ મો 
શિક્ષણ સખબ'ધે 
આથી આ સમાજ ખાસ ભલામણ કરે છે આ પ્રગતિશીલ 
હ ર નડે અડ ૦ ૨% 
યુગને અનુસરીને સાં પોતાનાં બાળક્રાને પ્રાર્થામેક શિક્ષણ ફરજ્યાત 
અપાવે. તથા જે કે પોતાનાં બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની ધગશ 
જછણુ[વે તેને સમાજ અત્યત ઉત્સાહ આપેછે અને તેની કદર કરે છે. 
કલીક - 
છ 
રૃ 
દ. 


[૦610 [|વદ્વા'.૦€૦।11 


11116: 1110://0/0/0/.1€10|વદ્ા'.૦૦।1/|101દ/ 2૮0૦ 13 01 16 
૦1દય[: 11હજછ'૦૯106વદ્વા.૦૦11 


1960-07-24 -0ઉ/દ ર૦૦ રાંપટ| [1111] 


1111૯ 1110://0/0/0/.1૦€6104|વદ્વા'.૦૦11/|101દ/ 2૮06૦ 14 01 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





1960-07-24 -0ઉ/દ્ા [ર૦૦1 રાંપટ| [1111] 


1111૯ 1110://0/0/0/.1૦€6104|વદ્વા'.૦૦11/101દ/ 2૮0૦ 15 0/1 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





1960-07-24 -0/દ [૨૦૦1 [રાંપદ| [1111] 


111116: 1110://0///0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/101દ/ 2૮0૦ 16 0/ 16 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 





